1 


ประวัติ 

พระเดชพระคุณ พระเทพปัญญามุนี 
(เฉย ยโส,ธรรมพันธ์ ป.ธ.๗) 

อดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ รูปที่ ๑๐ 





















2 


ชาติภูมิ 

พระเทพปัญญามุนี มีนามเดิมว่า เฉย นามสกุล ธรรมพันธุ นามฉายา ยโส เกิดเมื่อวันศุกร์ 
แรม ๑๔ คํ่า เดือน ๑๒ ปีมะแม วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๓๘ ที่ตำบลในเมือง อำเภอ 
ยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี โยมบิดา นายสนธิ ธรรมพันธุ โยมมารดา นางขาว ธรรมพันธุ มีพี่ 
น้องร่วมบิดามารดา ๓ คน คือ 

๑. พระเทพปัญญามุนี้(เฉย ยโส,ธรรมพันธุ) 

๒. นางขา ณุวงษ์ศรี 

๓. นายสว่าง ธรรมพันธุ 

และมีพี่น้องต่างมารดา ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ ๑คนคือ- 

๑. นางสิน วงศ์ศึก 

ปฐมวัยกับการศึกษา 

เมื่อเยาว์วัย บิดาได้นำไปฝากเป็นศิษย์ เพื่อศึกษาเล่าเรียนอักขรสมัย ณ สำนักท่านพระครู 
จิตตวิโสธนาจารย์ (ทองพูน โสกโณ) วัดสร่างโศก (วัดศรีธรรมาราม ปัจจุบัน) ซึ่งเป็นเจ้าคณะ 
แขวงอำเภอ ยโสธรในสมัยนั้น ท่านได้เช้าศึกษาในโรงเรียนประจำอำเภอยโสธร ซึ่งมีชื่อว่า 
โรงเรียนยโสธรวิทยาศาสตร์ที่วัดสร่างโศก จนสอบได้ชั้นประถมศึกษาบริบูรณ์จบชั้นของ 
โรงเรียน 

ลุพุทธศักราช ๒๕๕๕ อายุได้ ๑๘ ปี อาจารย์จึงบรรพชาให้เป็นสามเณร เมื่อบรรพชาแล้ว 
ได้ศึกษา เล่าเรียนทางพระปริยัติธรรมที่สำนักวัดสร่างโศกนั่นเอง โดยพระครูจิตตวิโสธนาจารย์ 
พระอุปัชฌาย์ เป็นผู้สอน พระอุปัชฌาย์เห็นว่าท่าน เป็นผู้มีความสนใจใคร่ต่อการศึกษาและมี 
ปัญญาดี จึงส่งไปเรียนต่อที่วัดสุปัฏนาราม ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยฝากถวายตัวไว้ในความ 
อุปการะของเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ดิสุสเถร ล้วน ) เมื่อครั้งท่านยังดำรงตำแหน่ง 
สมณศักดิที่พระราชมุนี เจ้าคณะมลฑลอีสาน เนื่องจากได้ทราบข่าวว่า โยมผู้ชายป่วย เป็นห่วง 
โยม จึงได้เดินทาง กลับบัานยโสธร แล้วลาสิกขาจากสามเณร มาช่วยโยมประกอบอาชีพตาม 
ประเพณี 


ล่วงมาประมาณ พ.ศ. ๒๔๕๗ ท่านได้เดินทางลงมาเยี่ยมป้าลา วันจรารัต ซึ่งเป็นญาติที่ 
ท่านนับถือมาก ที่บ้านท่าตะโก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยญาติผู้ใหญ่หลายคน และ 
ช่วยญาติประกอบอาชีพที่ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี แล้วกลับมาอยู่กับป้าลา 
ที่บ้านท่าตะโก อำเภอบ้านหมอก เป็นเวลา ประมาณ ๕ ปี จึงได้เดินทางกลับยโสธร 

อุปสมบท 

พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อกลับถึงบ้านแล้วช่วยโยมประกอบอาชีพ บังเอิญโยมผู้ชายป่วยและมาถึง 
แก่กรรมลงในปลายปีนั้น ท่านจึงได้อุปสมบท เมื่ออายุได้ ๒๔ ปี ที่วัดสร่างโศก อาเภอยโสธร 
เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๔๖๑ โดยมี 

- ท่านพระครูจิตตวิโสธนาจารย์ (ทองพูน โสภโณ) เป็น พระอุปัชฌาย์ 

- พระมหาพุฒ จิตปญโญ เปรียญโท เป็นกรรมวาจา จารย์ 

คุณยายมาก แซ่เชีย มารดาของนายคุณหยิน โภควนิช ร่วมด้วยญาติเป็นโยมบวชใบ้ท่าน 

เมื่ออุปสมบทแล้วในพรรษานั้น ท่านท่องสวดมนต์จบตามหลักสูตรของวัดสร่างโศก 

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ พรรษาที่ ๒ ไปจำพรรษาที่วัดบูรพา อำเภอลุมพูก (อำเภอคำเขื่อน แล้ว) 
ท่องปาฏิโมกข์และนวโกวาทจบบริบูรณ์ พร้อมทั้งสามารถสอบ นักธรรมชั้นตรีได้ด้วย จึงมี 
กำลังใจใครจะศึกษาใบ้สูงขึ้นไปตามลำดับ 

ในปี พ.ศ. ๒๔๖๓ พรรษาที่ ๓ จึงเดินทางมากรุงเทพฯ เพื่อศึกษาต่อ ท่านพระครูจิตต 
วิโสธนาจารย์ได้ฝากให้มาอยู่วัดดวงแข อำเภอปทุมวัน ขณะนั้น พระครูสังฆรักษ์(ล้อม) เป็นเจ้า 
อาวาส ก็ได้ใบ้ความ อุปการะช่วยเหลือเป็นอย่างดี ขณะพำนักอยู่วัดดวงแขนั้น ได้เดินมา เพื่อ 
ศึกษาที่สานักเรียนวัดส้มพันธวงศ์ สมัยนั้นวัดดวงแขยังขึ้นอยู่กับ วัดส้มพันธวงศ์ทั้งด้านการ 
ปกครองและการศึกษา ท่านได้ศึกษาทั้ง บาลีและนักธรรม และบางเวลาต้องเดินทางไปศึกษา 
ธรรมบทที่วัดบวรนิเวศวิหาร ในปี พ.ศ. ๒๔๖๕ ท่านก็สอบได้เป็นเปรียญตรี ขณะอยู่วัดดวงแข 
นั้นเอง 

ย้ายมาอยู่วัดส้มพันธวงศ์ 

เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๖ ท่านได้ย้ายสานักจากวัดดวงแข มาพำนักอยู่วัดส้ม 
พันธวงศ์ ด้วยความอนุเคราะห์ของเจ้าคุณ พระมหารัชชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาส (ขณะนั้นยังดำรง 


~ 4 ~ 

สมณศักดิที่พระ ครูวิบูลย์ศีลขันธ์)และได้จำพรรษาตลอดมาถึงวันมรณภาพ โดยมิได้ไปจำ 
พรรษาที่อาวาสอื่นใดเลย 

รวมเวลาพานักอยู่วัดสัมพันธวงศ์นี้เป็นเวลาถึง๔๘ปีซึ่งพระเถระสมัยนั้นคงเหลือท่าน 
เจ้าคุณพระพินิตพินัย (โทน สุขพโล) รูปเดียวเท่านั้นที่ยังมีชีวิตอยู่ แม้ขณะเกิดสงครามโลก ครั้งที่ 
๒ จังหวัดพระนครกำลังถูกโจมตีทางอากาศที่เป็นหวาดหวั่นต่อภยันตรายแก่ชีวิตอย่างยิ่ง อาคาร 
ม้านซ่อง วัดวาอาราม ตลาดร้านด้าพานึช ได้ถูกทอดทิ้งปิดประตูม้านไว้ไม , มีคนอยู่ ประชาชน 
ภิกษุสามเณรได้พาลันอพยพหลบหนีไปพักอยู่ตามชนบท วัดส้มพันธวงศ์ก็เหลือพระเณรไม่กี่รูป 
แต่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระเทพปัญญามุนี (ขณะนั้นเป็นที่พระเนกขัมมมุนี) ก็ไม่ยอม 
อพยพหลบหนีไปจำพรรษา ที่วัดไหนเลย คงสร้างพระเครื่องผสมผงเพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชน 
ตำรวจ ทหาร เป็นเครื่องปลอบขวัญในยามฉุกเฉิน เป็นจำนวนถึง ๑๔๘,๐00 องศ์ ( หนึ่งแสนสี่ 
หมื่นแปดพันองศ์) จนกระทั่งสงคราม โลกครั้งที่ ๒ สงบลง 

ในระยะ ๔๘ พรรษาที่อยู่วัดส้มพันธวงศ์นี้ท่านได้เป็นกำลัง ในการพัฒนาการศึกษา 
ปรับปรุงแผนการศึกษาทิ้งแผนกบาลีและนักธรรม เพื่อให้การศึกษาทิ้ง ๒ แผนกแก่ภิกษุสามเณร 
ในวัด ซึ่งก็ได้ผล ที่นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่สำนักเรียน โดยมีภิกษุสามเณรในวัดสำเร็จ 
การศึกษาแผนกนักธรรมชั้นตรีจนถึงนักธรรมชั้นเอก แผนกบาลีตั้งแต่ ป.ธ. ๓ จนถึง ป.ธ. ๔ เป็น 
จำนวนหลายรูป 

ในด้านการปกครองก็ได้ ช่วยเหลือท่านเจ้าอาวาส เอาใจใส่ดูแลพระภิกษุสามเณรตลอด 
ศิษย์ในวัด คอยตักเตือนอบรมสั่งสอนให้ภิกษุสามเณรอยู่ในระเบียบวินัยสงฆ์ และกติกาของวัด 
เป็นที่วางใจของท่านเจ้าอาวาสตลอดมา 

บางคราว ท่านเจ้าอาวาสไปศาสนกิจในที่ต่าง ๆ เป็นเวลาหลายเดือน ก็มอบอำนาจให้ท่าน 
เป็นผู้ปกครองดูแลวัดแทนโดยตลอด และก็เป็นไปโดยเรียบร้อย ด้วยดี 

ในด้านการอบรมเทศนาสั่งสอนญาติโยมอุบาสกอุบาสิกา ท่านก็รับภาระหน้าที่ลงแสดง 
พระธรรมเทศนาในวันอุโบสถด้วยตนเอง นอกจากบางครั้งเกิดเจ็บป่วยเท่านั้น ประชาชนทายก 
ทายิกาก็พากันนำบุตรหลานมาบรรพชาอุปสมบทในวัดพรรษาหนึ่ง ๆ เป็นจำนวนไม่น้อย และนำ 
บุตรหลานมาฝากฝ่งเพื่อศึกษาเล่าเรียนทั้งทางโลกทางธรรม ส่วนมากก็มาจากต่างจังหวัด 


~5~ 

ในปีหนึ่ง ๆ จะมีศิษย์ในความปกครอง ของท่านไม , น้อย ท่านเป็นที่พึ่งพาอาศัยใน้ความ 
อบอุ่นแก 1 ศิษย์ทุกคน เช่นเดียวกับบิดาผู้บังเกิดเกล้าให้การอบรมสั่งสอนแนะนำในทางที่ดีงาม ให้ 
ได้รับการศึกษาด้วยดี ทั้งทางโลกและทางธรรม 

ศิษย์เหล่านั้น ได้จบการศึกษาชั้นปริญญาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย เป็นปริญญา 
ธรรมศาสตร์ ปริญญานิติศาสตร์ ปริญญาแพทยศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ และจบจาก 
โรงเรียนนายทหาร ได้ออกทำงานเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองหลายด้าน เช่นเป็นถึง 
ชั้นอธิบดี เป็นผู้พิพากษา หัวหน้าศาล เป็นนายทหาร นายตำรวจ เป็นนายแพทย์ประจำ 
โรงพยาบาล เป็นช้าราชการพลเรือนในกระทรวงทะบวงกรมต่าง ๆ เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยสถาบันต่าง ๆ ฯลฯ เป็นจำนวนไม่น้อย นับว่า ท่านได้ผลิตปัญญาชนและทำความเจริญ 
ให้แก่ประเทศชาติอย่างดีคนหนึ่ง 

โดยเฉพาะชาวยโสธรในสมัยเมื่อ ๔๐ปีล่วงมาการคมนาคมไปมาไม่สะดวกคนชาว 
ยโสธรยังไม , มีใครมาอยู่จังหวัดพระนครเป็นหลักแหล่ง ทุก ๆ คนไม่ว่าช้าราชการหรือประชาชน 
ชาวบ้านตลอดภิกษุ สามเณรซึ่งเดินทางเช้ามาจังหวัดพระนคร ลงจากรถไฟแล้วก็ต้องมุ่งหน้าไป 
ถึงท่านก่อนอื่น และก็ได้พักพิงอาศัยท่านจนกว่าจะเสร็จธุระแล้ว จึงเดินทางกลับ เท่ากับว่าท่าน 
เป็นที่พักเดินทางของชาวยโสธร นอกจาก นั้นยังนำลูกหลานมาฝากเป็นศิษย์เพึ่อให้ศึกษาเล่าเรียน 
มากมาย 

ด้วย เหตุนี้ท่านจึงเป็นที่รู้จัก เป็นที่เคารพนับถือของชาวยโสธรทุกล้วนหน้า จะกล่าวว่า 
ท่านเป็นเสมือนร่มโพธิร่มไทรของลูกหลานชาวยโสธรก็ว่าได้ เมื่อท่านมาล่วงลับไปเสียเช่นนี้ ก็ 
เสมือนร่มโพธร่มไทรของศิษย์ทั้งหลายได้หักโค่นลงแล้ว ที่พึ่งอันนำความอบอุ่นมาสู่จิตใจก็สูญ 
สิ้นไปเสียแล้ววัดส้มพันธวงศ์ซึ่งเป็นที่พำนักของท่านศิษย์เคยพากันนาดอกไม้ธูปเทียนไป 
ถวายนมัสการเป็นประจำทุกปีในวันเช้าพรรษา บัดนี้หาตัวพระคุณท่านไม่มีแล้ว คงเหลือแต่คุณ 
งามความดีของท่าน ซึ่งบรรดาศิษย์ทั้งหลายจะจารึกไว้ในจิตใจและรำลึกถึงจนกว่าชีวิตจะหาไม่ 

การศึกษา 

สมัยปฐมวัยโยมผู้ชายได้นำไปฝากไว้กับท่านพระครูจิตตวิโสธนาจารย์เช้าอาวาสวัดสร่าง 
โศก ได้ศึกษาอักขรสมัยจากโรงเรียนยโสธรวิทยาศาสตร์ โดยมีพระครูจิตตวิโสธนาจารย์ อาจารย์ 


~ 6 ~ 

ชาลี วงศ์ดี อาจารย์แพง เจริญศรี และอาจารย์พรหมา บำรุงพานิช เป็นครูสอน ตั้งแต่ต้นจน สอบ 
ได้จบประถมบริบูรณ์ 

เมื่ออุปสมบทแต้ว ก็ได้ศึกษาพระปริยัติธรรม ได้ผ่านการศึกษา เป็นลำดับดังต่อไปนี้ 

พ.ศ. ๒๔๖๒ สอบ น. ธ. ตรี ได้ ในสนามหลวงสาขาจังหวัดอุบลราชธานี สำนักเรียนวัด 
บูรพา อาเภอสุมพุก 

พ.ศ. ๒๔๖๓ สอบ น.ธ.โท ได้ สำนักเรียนวัดส้มพันธวงศ์ 
พ.ศ. ๒๔๖๕ สอบ ป.ธ. ๓ ได้ สำนักเรียนวัดส้มพันธวงศ์ 
พ.ศ. ๒๔๖๗ สอบ ป.ธ. ๔ ได้ สานักเรียนวัดส้มพันธวงศ์ 
พ.ศ. ๒๔๖๘ สอบ ป.ธ. ๕ ได้ สำนักเรียนวัดส้มพันธวงศ์ 
พ.ศ. ๒๔๗๐ สอบ ป.ธ. ๖ ได้ สำนักเรียนวัดส้มพันธวงศ์ 
พ.ศ. ๒๔๗๑ สอบ น.ธ. เอก ได้ สานักเรียนวัดส้มพันธวงศ์ 
พ.ศ. ๒๔๗๒ สอบ ป.ธ. ๗ ได้ สำนักเรียนวัดส้มพันธวงศ์ 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๓ ถึง พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้พยายามศึกษาและสอบ ป.ธ. ๘ รวม ๑๑ ปี แด 1 
ไม่สำเร็จ จนได้รับพระราชทานสมณศักดิเป็นพระราชาคณะ ที่ พระเนกขัมมมุนี จึงได้เลิกล้ม 
ความพยายาม เนื่องจากต้องรับภาระหน้าที่เป็นครูสอนทั้งบาลีและนักธรรม การงานทางวัด และ 
การงานอย่างอื่นรัดตัว หาเวลาล้นคว้าลูตำหรับตำราได้ยาก ทั้งนี้แสดง'ว่าท่านเป็นผู้ปักใฝ่ใคร 1 ต่อ 
การศึกษา มีมานะพยายามอย่างแรงกล้า ปฏิบัติตามพุทธภาษิตว่า วายเมเถว ปุริโส เป็นชายควร 
พยายามเรื่อยไป จนกว่าจะสำเร็จ 

สมณศักดิ 

พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้รับพระราชทานสมณศักดิเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระเนกขัมมมุนี 

พ.ศ. ๒๕๐๓ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิเป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่พระราช 
ปัญญากวี 


พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมฌศักดิเป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพ 
ปัญญามุนี ตรีปิฎก คุฌาลังการ ศาสนภารธุราทร ยดิคฌิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ 
วัดส้มพันธวงศ์ วรวิหาร พระอารามหลวง 

หน้าที่การงาน 

พ.ศ. ๒๔๖๓-๒๔๖๕ ขณะเมื่อพำนักอยู่วัดดวงแข เป็นหัวหน้าในการพัฒนาวัดดวงแข 
ร่วมลับพระภิกษุสามเณรในวัดทำนวกรรม คือ รื้อถอนซ่อมแซมบำรุง ครัว กุฏิ พัฒนาวัดทั่วไปั 
ในบริเวณวัด สระนํ้า ลำคลองช้างวัด และสุสานวัดให้สะอาดเรียบร้อย เป็นที่น่าอยู่ อาศัย เป็น 
เวลา ๓ พรรษา 

ขณะเมื่อย้ายมาพานักที่วัดส้มพันธวงศ์ 

พ.ศ. ๒๔๖๗ ทางวัดได้แต่งตั้งให้รับหน้าที่เป็นครูสอนธรรมบทชั้นโท 

พ.ศ. ๒๔๖๘ ทางวัดได้แต่งตั้งให้เป็นกรรมการซ้อมสวดมนต์ ตามหลักสูตรของวัดส้ม 
พ้นธวงศ์ 

พ.ศ. ๒๔๖๙ ทางวัดได้แต่งตั้งให้เป็นครูสอนธรรมบทชั้นเอก ซึ่งเป็นชั้นสูงสุด เพื่อส่งเข้า 
สอบเป็นเปรียญประโยค ๓ ในสนามหลวง ปรากฏว่า นักเรียนสอบเป็นเปรียญได้มากเป็น ครั้ง 
แรก นับแด'ตั้งสำนักเรียนมา 

พ.ศ. ๒๔๗๐ ทางวัดแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสงฆ์วัดส้มพ้นธวงศ์เพื่อศึกษาหารือกิจการ 
งานบริหารวัดอีกหน้าที่หนึ่ง 

พ.ศ. ๒๔๗๑ เป็นครูสอนบาลีประโยค ๔ ในปีเดียวกัน ทางคณะสงฆ์โดยสมเด็จ 
พระสังฆราชกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ได้โปรดแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจข้อสอบบาลี 
สนามหลวงและเป็นมาจนตลอดชีวิตของพ่าน 

พ.ศ. ๒๔๗๒ คงรับงานในหน้าที่เดิมและได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการศึกษาของ 
วัดส้มพันธวงศ์อีกตำแหน่งหนึ่ง และทางคณะสงฆ์โดยสมเด็จพระสังฆราช กรมหลวงชินวร 
สิริวัฒน์ ทรงโปรดแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจข้อสอบนักธรรมสนามหลวง และเป็นมาจน 
ตลอดชีวิตของพ่าน 


~ 8 ~ 

พ.ศ. ๒๔๗๓ - ๒๕๑๓ ทางวัดได้สับเปลี่ยนหน้าที่ครูให้รูปอื่น สอน ป.ธ. ๔ และให้ท่าน 
รับหน้าที่เป็นครูผู้ช่วยสอนพิเศษทั่วไป ทั้งแผนกบาลีและนักธรรม ท่านได้รับหน้าที่อำนวยการ 
ด้านการศึกษาของวัดตลอดมา จนกระทั่งพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณในโกศมรณภาพ จึงได้รับ 
หน้าที่เจ้าอาวาสต่อมาจนกระทั่งถึงวันมรณภาพ 

อนึ่ง ในปี ๒๔๗๓ นั้น ในระหว่างเจ้าพรรษา ทางวัดได้ให้ท่านทำสัตตาหกรณียะไปทำ 
การสอนนักธรรมและบาลี ที่สำนักวัดสำแร จังหวัดปทุมธานี ตลอดพรรษา และในปลายปีนั้นใน 
เดือนพฤศจิกายนพ.ศ.๒๔๗๓ได้รับหน้าที่เป็นเลขานุการของพระเดชพระคุณพระมหารัช 
ชมังคลาจารย์ครั้งยังดำรงสมณศักดิเป็นที่พระรัชชมงคลมุนี รองเจ้าคณะมณฑลภูเก็ต ไต้ติดตาม 
เดินทางไปตรวจ การสงฆ์ที่จังหวัดภูเก็ต 

ในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ทางการคณะสงฆ์ โดยสมเด็จพระสังฆราช เจ้า กรมหลวงชินวร 
สิริวัฒน์ ทรงแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจแปลพระสูตรต่าง ๆ ในพระไตรปิฎก ลงในหนังสือ 
ธรรมจักษุของมหามกุฎฯ เรียกชื่อว่า “ธรรมฤทัย” 

ในปี พ.ศ. ๒๔๘๙ เมื่อท่านยังดำรงสมณศักดิที่ พระเนกขัมมมุนี ได้บันทึกประวัติเกี่ยวกับ 
หน้าที่การงานของท่านเอง ทั้งตำแหน่งฝายการศึกษาและการบริหาร ซึ่งเป็นลายมือของท่านเอง 
ซึ่งได้พิมพ์ไว้พร้อมนี้ ดังนี้ 

ประวัติของพระเนกขัมมุนี 

๑. ชื่อ พระเนกขัมมมุนี (เฉย) ฉายา ยโส อายุ ๕๒ พรรษา ๒๘ 

๒. วัดสัมพันธวงศ์ ตำบลสัมพันธวงศ์ อาเภอสัมพันธวงศ์ จังหวัดพระนคร 

๓. วิทยฐานะ เป็นเปรียญ ๗ ประโยค 

๔. ตำแหน่ง 

ก. ตำแหน่งฝ่ายการศึกษา เคยเป็นครูนักธรรม บาลีไวยากรณ์ ธรรมบท ป.ธ. ๓ ป.ธ. ๔ 
ครูประโยค ป.ธ. ๕-๖-๗ และเป็นครูใหญ่แผนกบาลีของวัด เป็นกรรมการจัดการศึกษาของวัด 
เป็นกรรมการตรวจธรรม และบาลีของสนามหลวง 

ข. ตำแหน่งฝ่ายบริหาร เป็นกรรมการสงฆ์ในวัด เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส 


~ 9 ~ 

ค. ตำแหน่งพิเศษ เคยเป็นเลขานุการตรวจการมณฑลภูเก็ตของรองเจ้าคณะมณฑล เป็น 
กรรมการตรวจหนังสือธรรมจักษุรายเดือนของมหามกุฎราชวิทยาลัย เป็นกรรมการสังคายนาพระ 
ธรรมวินัยแห่งคณะสงฆ์ไทยเป็นกรรมการสงฆ์ฝ่ายองค์การเผยแผ่อำเภอสัมพันธวงศ์พระนคร 

๕. เคยศึกษานักธรรมตรี ณ วัดกุมพุก อาเภอกุมพุก จังหวัดอุบลราชธานี นักธรรมชั้น 
โท-เอกศึกษาอบรมณ สำนักเรียนวัดสัมพันธวงศ์อำเภอสัมพ้นธวงศ์จังหวัดพระนครบาลีป.ธ. 
๓ เคยศึกษาอบรม ณ สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร อำเภอพระนคร จังหวัดพระนคร ป.ธ. ๔-๕- 
๖-๗ศึกษาอบรม ณ สำนักเรียนวัดสัมพันธวงศ์อำเภอสัมพ้นธวงศ์จังหวัดพระนคร 

๖. ปัจจุบันนี้มีตำแหน่งหน้าที่ ภายในวัดเป็นครูใหญ่แผนกบาลี และกรรมการศึกษา 
ของวัด กรรมการสงฆ์ของวัด และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ภายนอกวัด เป็นกรรมการตรวจธรรมบาลีของ 
สนามหลวง เป็นกรรมการสงฆ์อำเภอสัมพ้นธวงศ์ จังหวัดพระนคร แผนกองค์การเผยแผ่ 

(ลายเซ็น) พระเนกขัมมมุนี ผู้เรียบเรียง 

๑๑ พ.ย. ๘๙ 


งานในขณะเป็นเจ้าอาวาส ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดสัมพ้นธวงศ์และเป็น 
อุปัชฌาย์ต่อจากท่านเจ้าคุณพระมหารัชชมังคลาจารย์เจ้าอาวาสองค์ก่อน ซึ่งมรณภาพไปแล้ว 
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคมพ.ศ.๒๕๑๐ ชั่วระยะเวลา๔ปีเศษ ท่านได้บริหารงานพัฒนาวัดสืบต่อ 
จากงานเดิมด้งนี้ 

๑. ได้ตำเนินงานปรับปรุงแล้ไขในการพัฒนาวัดตามแผนงานที่ ได้วางไว้แด 1 เดิม มีการให้ 
รื้อถอนห้องแถวไม้อาคารบ้านเช่า ซึ่งปลูกอยู่ในที่ดินของวัดมาช้านานหลายสิบห้อง ซึ่งอยู่ใน 
สภาพทรุดโทรม ในด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้ของศาลาเก่าของโรงเรียนปริยัติธรรม ปรับปรุง 
ให้สะอาดเรียบร้อย พิจารณาการจ่ายค่ารื้อถอนแก่เจ้าของอาคารบ้านเรือนเหล่านี้ตามความ 
เหมาะสม และได้สั่งให้รื้อศาลาหอ เขียวซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถหลังใหม่ 

๒. ได้ควบคุมการก่อสร้างพระอุโบสถ ต่อจากพระเดชพระคุณ พระมหารัชชมังคลาจารย์ 
มุงหลังคายอดมณฑปพระอุโบสถเรียบร้อย สั่งให้ช่างตรวจสภาพการทรงตัวของพระอุโบสถ 


10 - 


เกรงว่าอาจจะทรุด เพราะมีรอยร้าวที่คานและฝาผนัง จึงให้ตอกเข็มเสริมเสาเพิ่มอีก เพื่อป้องกัน 
การทรุดของตัวพระอุโบสถ ต่อเติมส่วนประกอบของพระอุโบสถ หลายอย่าง 

๓. สร้างหอระฆัง และหอกลองด้านหห้าพระอุโบสถเรียบร้อย วางแนวเขตกำแพงแก้ว 
รอบพระอุโบสถยังไม 1 เสร็จเรียบร้อยดี ท่านเคย คาดหมายไว้ว่า ไม , ขัดช้องทางป้จจัยค่าก่อสร้าง 
จะเร่งงานให้ทันยกซอฟ้าในราวปลายปี ๒๕๑๕ หรือกลางปี ๒๕๑๖ แก้วท่านก็มาด่วนล่วงลับไป 
ก่อนที่จะได้ยกช่อฟ้าตามที่คาดไว้ 

๔. อนุมัติให้เทศบาลนครกรุงเทพฯ ทำการก่อสร้างโรงเรียน เทศบาลขึ้นในบริเวณวัดด้าน 
ทิศตะวันตก เป็นตึก ๔ ชั้น ใช้เป็นอาคารเรียนของเด็ก แทนโรงเรียนหลังเติม ซึ่งเป็นอาคารไม้ 
สร้างมานาน เก่าแก'และลับแคบ ขณะนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแก้ว 

๕. อนุมัติให้รื้อตึกแถว ๒ ชั้น จำนวน ๑๒ หลัง ด้านตะวัน ออกของวัดริมถนนทรงสวัสติ 
และให้ก่อสร้างเป็นตึก ๓ ชั้นครึ่งแทน ขณะนี้ก็จวนจะเสร็จเรียบร้อย และอนุมัติให้สร้างถนน 
ด้านทิศใต้มาจดที่ดินต้านตะวันตก สร้างกำแพงกั้นเขตธรณีสงฆ์แก้วให้สร้างตึกแถว ๓ ชั้นครึ่ง 
จานวน ๑๔ ห้อง ทั้งนี้เพื่อหารายได้บำรุงวัดในอนาคตช้างหห้า 

บำเพ็ญประโยชน์ 

ท่านได้บำเพ็ญประโยชน์หลายอย่างเป็นการส่วนตัว และร่วม สนับสนุนในการก่อสร้าง 
ถาวรวัตถุ ตามวัดวาอารามต่าง ๆ ตังนี้: 

๑. เป็นประธานในการก่อสร้างโรงเรียนปริยัติธรรม ที่วัดสร่างโศก (วัดศรีธรรมาราม) ได้ 
เริ่มลงมือก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๗ และได้สำเร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็นอาคาร ๒ ชั้น มีขนาด 
กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร มีหห้ามุขกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร ๒ ชั้น ชั้นล่างก่ออิฐถือปูน ชั้น 
บนเป็นไม้มุงกระเบื้องซิเมนต์เนื้อที่ ๒๔๘ ตารางเมตร จุนักเรียนได้ประมาณ ๔๐๐ คน ได้ทำการ 
ฉลองเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๙๙ สิ้นค่าก่อสร้างรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๒๗๗,๕๔๖.๒๑ บาท 
ต่อมาได้ใช้อาคารหลังนี้เป็นโรงเรียนราษฎรของวัดศรีธรรมาราม เพื่ออนุเคราะห์ภิกษุสามเณร 
เด็กวัดและเด็กชาวม้านที่มีรายได้ห้อย ได้เช้า ศึกษาเล่าเรียน โดยได้รับอุปการะจากพระเดชพระ 
คุณท่านเช้าคุณ ตลอดมา ครั้งแรกในปี ๒๔๙๖ ได้ตั้งชื่อโรงเรียนนี้ว่า โรงเรียนสร่างโศกเกษม 
สันต์ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่ออีกใหม่ว่า โรงเรียนศรีธรรมวิทยา ตามชื่อวัดที่ขอเปลี่ยนใหม่ ในปี พ.ศ. 


11 - 


๒๕๐๔ กระทรวง ศึกษาธิการได้รับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาลแล้ว ส่วน โรงเรียน 
ปริยัติธรรมนั้น ทางวัดได้ย้ายไปทำการสอนที่ศาลาใหญ่อีกหลังหนึ่ง ภายในบริเวณวัดนั่นเอง 
ส่วนการสอบนักธรรมได้ใช้อาคารหลังนี้ตลอดมาทุกปี 

๒. เป็นประธานในการก่อสร้างพระเจดีย์คอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ องค์ที่วัดศรีธรรมาราม 
อำเภอยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี มีขนาด กว้างด้านละ ๔.๕๐ เมตร มีเสาเป็นฐาน ๑๐ ต้น สูง 
จากพื้นถึงยอด ฉัตร ๓๖ เมตร ได้วางศิลาฤกษ์ก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๑๐ ได้ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๓ สิ้นค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทเศษ ท่านได้บริจาคเป็นทุนใน 
การเริ่มแรก ๗,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นทุนส่วนตัว ซึ่งยังไม่ทำการฉลองท่านก็มา ล่วงลับไปก่อน 

๓. เป็นประธานในการก่อสร้างฌาปนสถานขึ้นที่วัดศรีธรรมาราม อำเภอยโสธร จังหวัด 
อุบลราชธานี โดยมีพระยาอุดรธานีเป็นผู้อุปถัมภ์ท่านได้หาทุนมาร่วมสมทบในการก่อสร้าง 
เริ่มแรกเป็นเงิน ๕,00๐ บาท และเมื่อใกล้จะมรณภาพได้สั่งให้บริจาคสมทบอีก ๒,๕๐๐ บาท 
รวมสองครั้งเป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท ได้เริ่มลงมือก่อสร้างเมื่อ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๑๒ ขณะนี้ได้ 
ทำการก่อสร้างไปได้ประมาณ ๖๐“/อ สิ้นค่าก่อสร้างไปแล้วประมาณ ๘๐,00๐ บาท เมื่อทุนของวัด 
ได้หมดลง งานก่อสร้างจึงได้หยุดชะงักด้วย ขณะที่พระเดชพระคุณ อาพาธรักษาตัวอยู่ที่ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ท่านได้รับทราบ เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งว่า ฯ พณ ฯ นายกรัฐมนตรีได้ 
อนุมัติให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเจียดเงินไปช่วยสมทบในการก่อสร้างเมรุนี้เป็น จำนวน 
๒๐,00๐ บาท ชาวยโสธรทั้งหลายและศิษยานุศิษย์โปรดทราบ ในความกรุณาของ ฯพณฯ 
นายกรัฐมนตรีโดยทั่วกันด้วย ขณะนี้ก็ได้ลงมือทำการก่อสร้างต่อไปแล้ว คงจะเสร็จในไม่ช้านี้ 
ล้าญาติโยมศิษยานุศิษย์ได้ช่วยเหลือสนับสนุนในด้านการเงิน 

๔. ในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ พ่านเป็นประธานในการหาทุนเพื่อจัดซื้อที่ดินให้วัดศรีธรรมาราม 
เพื่อขยายเขตสังฆาวาสให้กว้างออกไปอีก ได้เนื้อที่เป็นบริเวณของโรงเรียนศรีธรรมารามวิทยา 
ประมาณ ๔ ไร่เศษ ในราคา ๕,00๐ บาท มีที่ทำเป็นสนามฟุตบอลเพื่อให้นักเรียนได้ฝกฝนใน 
ด้านพลศึกษาอีกด้วย ซึ่งแสดงว่าท่านเป็นผู้มีสายตาอันยาว มองเห็นอนาคตอันไกลได้อย่างดี 

๕. ได้บริจาคกัปปิยภัณฑ์ส่วนตัวในการก่อสร้างอุโบสถวัดสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอ 
ยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจำนวนเงิน ๓, ๐๐๐ บาท อุโบสถหลังนี้ได้เสร็จลงแล้ว 


12 - 


5. ได้บริจาคกัปปิยภัณฑ์ส่วนตัวในการก่อสร้างอุโบสถวัดศรี ไตรภูมิ (วัดกลาง) ตำบลใน 
เมือง อำเภอยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจำนวน ๓, 00๐ บาท อุโบสถหลังนี้กำลังก่อสร้าง 

๒. ได้บริจาคกัปปิยภัณฑ์ส่วนตัวร่วมในการก่อสร้างอุโบสถวัดท่าตะโก ตำบลท่าตะโก 
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เป็นจำนวน ๑,๐00 บาท 

๘. ได้บริจาคกัปปิยภัณฑ์ส่วนตัวในการก่อสร้างกุฏิวัดนี้ากำใหญ่ ตำบลนี้ากำใหญ่ อำเภอ 
ยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจำนวน ๑,0๐0 บาท 

๔. ได้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการก่อสร้างอุโบสถตั้งแต่เริ่มแรก ช่วยท่านพระครูจิตตวิโสธ 
นาจารย์ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ เจ้าอาวาสวัดสร่างโศก ยโสธร จนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยตังที่ปรากฏ 
ณ บัด นี้ 

๑๐. ในปี พ.ศ. ๒๔๗๙ - ๒๔๘๐ ท่านได้ริเริ่มตั้งหัองสมุดขึ้นที่วัดศรีธรรมาราม โดยมีพระ 
สมุห์ออน ฐิตปัญโญ และพระมหา ประสงค์ โธตโก ศิษย์ได้ร่วมกันรวบรวมหาหนังสือหลักสูตร 
นักธรรม บาลี ตลอดหนังสือธรรมเทศนาต่าง ๆ ได้หนังสือเป็นจำนวนประมาณ ๓, ๐00 เล่ม ตู้ 
หนังสือ ๒ ตู้ แผนกนักธรรมมีหลักสูตรนักธรรมตรีถึง นักธรรมเอก แผนกบาลีมีบาลีไวยากรณ์ 
เบื้องต้น และหลักสูตร เปรียญประโยค ๓ ถึงหลักสูตรเปรียญประโยค ๗ ตลอดคู่มือประกอบ 
การศึกษานักธรรมและบาลีครบล้วน 

๑๑. พ.ศ. ๒๔๘๐ ได้เป็นประธานสร้างพระประธานหบ้าตัก กว้าง ๕๐ นิ้ว เป็นมูลค่า 
๑, ๖๐๐ บาท และได้นำไปประดิษฐานไว้ในอุโบสถวัดศรีธรรมาราม คุณโยมไล้และหมอโมง ได้ 
เป็นหัวหบ้า ชักชวนญาติโยม เป็นผู้บริจาคทรัพย์ในการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ขุนดำรงเป็นช่าง 
ขัด พร้อมนี้ท่านได้นำระฆังใบใหญ่ขนาด ๖ กำ ซึ่งมี ผู้บริจาค ๑ ใบ และได้สร้างหอระฆังไว้๑ 
หลัง สำหรับแขวนระฆังไว้ในวัดนี้อีกด้วย 

๑๒. ท่านได้พิมพ์หนังสือธรรมต่าง ๆ ซึ่งท่านนิพนธ์เองบ้าง ขออนุญาตท่านผู้เป็นเจ้าของ 
บ้าง แจกจ่ายเป็นธรรมทานทั่วไป ในงานวิสาขบุชา มาฆบูชา และในงานทำบุญประจำปีของวัด 
บ้าง งานฉลองโรงเรียนบ้าง ตามบันทึกของท่านประจำปี ๒๔๘๔ - ๒๔๘๕ มีรายการตังนี้ 

๑. หนังสือภาดิโกวาท ( พี่สอนบ้อง เป็นภาษาอิสาณ ) ๓, 00๐ เล่ม 

๒. หนังสืออริยทรัพย์ ซึ่งท่านแสดงธรรมเทศนาทางวิทยุกระจายเสียง ๑,๐๐๐ เล่ม 


13 - 


๓. อัตโตปเทศ ๑, ๐00 เล่ม 

๔. อุทานธรรม ของเจ้าคุณพระสาสนโสภณ (แจ่ม ) ๑, ๒๐๐ เล่ม 1 

๕. มนสวิทยา กรมพระยาวชิรญาณวงศ์ ๑, ๐๐๐ เล่ม 

๖. จักรแก้ว ของเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ๒๐๐ เล่ม 

๗.แบบเรียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมน.ธ.โท-เอกแต่งเอง๖๐๐เล่ม 

๘. สวดมนต์ฉบับหลวง (ในนามของ ธรรมพันธุ เปรียญ) ๓๐๐ เล่ม 

๙. อุปสมบทวิธี ๔๐๐ เล่ม 

๑๐. ทศชาติย่อโดยสังเขป (ท่านย่อเอง) ๑,๐๐๐ เล่ม 

นอกจากนี้ยังมีหนังสือที่แต่งไว้หลายเรื่องเป็นธรรมเทศนาต่าง ๆ ทั้งได้พิมพ์แจกจ่ายไป 
หลายเรื่อง 

๑๓. ในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ - ๒๔๘๘ ขณะเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ประชาชนในพระนคร 
ได้อพยพออกจากเมืองหลวงไปหลบภัยอยู่ ตามชนบท ท่านได้สร้างพระเครื่องผสมผงเป็นจำนวน 
๑๔๘,๐๐๐ องศ์และได้ทำพิธีปลุกเศกตามธรรมเนียม ได้ทำการแจกจ่ายเป็นทาน เพื่อเป็นเครื่อง 
ป้องกันภยันตรายต่าง ๆ ปลอบขวัญของประชาชนในยามฉุก เฉิน และได้แจกจ่ายให้ตำรวจ ทหาร 
พลเรือนและประชาชนทั่วไป ที่มาขอรับแจกจนหมดสิ้น ขณะนี้ยังมีคนต้องการอยู่มาก แตกหา 

V) เ1ฦ V 

เม เด 

๑๔. ได้บริจาคกัปปิยภัณฑ์ส่วนตัวร่วมในการก่อสร้างตึกพยาบาลสงฆ์ประจำอำเภอ 
ยโสธร ซึ่งได้ทำพิธีเปิดและมอบให้กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๑๔ เป็น 
จำนวนเงิน ๔,๐๐๐ บาท 

นอกจากการบำเพ็ญประโยชน์ตังกล่าวมานี้รายปลีกย่อยการกุศล ต่าง ๆ ท่านได้บริจาค 
จตุปีจจัยไทยธรรมแก่ผู้ที่มาบอกบุญทุกรายไม่เคยมีว่างเว้น มากห้างห้อยห้าง ลาภสักการะที่ได้มา 
ในระหว่างพรรษา ก็รวบรวมมอบหมายให้ทายกทายิกานำไปร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ทอดกฐิน 
บวชนาค ทำศพตลอดมาทุกปี ท่านไม่เคยสะสมพัสดุสิ่งของใด ๆ เป็นสมบัติส่วนตัว ขณะท่าน 
นอนอาพาธอยู่โรงพยาบาล ปัจจัยค่ายาร่อยหรอหมดสิ้น คงเหลือค่านิตยภัตรประจำเดือนก้างเบิก 
อยู่ประมาณ ๒,000 บาทเท่านั้น ท่านเคยสั่งสอนศิษย์โดยก้างโอวาทของท่านสมเด็จพระมหาวีร 


14 - 


วงศ์ (ติสโส อ้วน) ว่า “บรรพชิตรวยไม่ดี ยิ่งจนยิ่งดี ฆราวาสจนไม 1 ดี ยิ่งรวยยิ่งดี” ท่านมีชีวิตอยู่ 
เพื่อการบำเพ็ญประโยชน์บำเพ็ญกุศลและเสียสละส่วนรวม จึงเป็นชีวิตที่มีค่าควรเป็นทิฏฐานุคติ 
แก่สานุศิษย์สหธรรมิกทั่วไป 

ปัจฉิมสมัย และ อาพาธ 

ท่านเจ้าคุณพระเทพปัญญามุนี เริ่มมีสุขภาพทรุดโทรมผิดปกติมาตั้งแต่ปี ๒๕๑๑ เมื่อรับ 
ตำแหน่งเจ้าอาวาสต่อจากพระเดชพระคุณ พระมหารัชชมังคลาจารย์ในปีนั้นก็ได้เริ่มอาพาธด้วย 
โรคความดันโลหิตสูง ต้องเช้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกอ้าหลายวัน เมื่ออาการทุเลาลง 
จึงกลับวัด เพื่อพักฟินบำรุงสุขภาพให้แข็งแรง แต่เท้าทั้งสองช้างยังไม่มีแรงในการทรงตัว มี 
อาการเพลียเดินเหินมักจะมี อาการซวนเซจะหกอ้ม นอกจากนั้นยาและฉีดยาที่โรงพยาบาลมอบ 
ให้มาแอ้ว ยังให้หมอมานวดด้วยการประคบด้วยความร้อนตามแผนโบราณอีกด้วย 

ท่านต้องพยายามลุกเดินวนเวียนภายในบริเวณกุฏิ ใช้ไท้คํ้าย้นพยุงตัวเสมือนคนพิการ 
อัมพาต เมื่อเดินไปมาต้องมีคนช่วยพยุงจึงพอไปมาได้ และยังมีอาการปวดต้นแขนสบักสันหลัง 
ตามมาอีก หมอต้องให้ยาฉันและฉีดยาตลอดมาเป็นเวลาอีกหลายเดือน ต่อมาก็เกิดเป็นผีขึ้นที่ 
สบักสันหลังบวมเบ่งอยู่หลายวันจึงได้แตกยุบไป อาการปวดต้นแขนและสะบักหลังจึงได้หายไป 

ตามคำชี้แจงของหมอ สาเหตุเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงนั้นมีหลายประการ แต่ที่ 
เกิดขึ้นแก่พระเดชพระคุณครั้งนี้เนื่องจากมีความจ้าวุ่นทางจิตใจและสมอง ท่าให้อารมณ์ไม , ปกติ 
เป็นผลกระทบกระเทือนต่อระบบการย่อยอาหาร และระบบการสูบฉีดโลหิตของหัวใจและระบบ 
ประสาทในสมอง ท่าให้ท่านจาวัดไม , หลับ ต่อไปก็ฉันอาหารไม , ค่อยได้ ฉันได้ท้างอาหารก็ไม่ย่อย 
ตามปกติ ร่างกายก็ทรุดโทรมลงตามสภาพของสังขาร อาการอาพาธของท่านในครั้งนั้น แท้ว่าไม , 
น่าวิตกนัก บรรดาศิษย์ก็อดที่จะเป็นห่วงท่านไม , ได้ และได้ขอร้องให้ท่านวางมือการงานหนัก 
สมองทางวัดและงานส่วนตัวลงท้าง ให้พักผ่อนให้มาก เพราะอายุก็มากแอ้ว ท่านบอกว่ายังพอทำ 
ได้ ก็ทำไป 

ความจริงงานในวัดซึ่งท่านได้รับหท้าที่เจ้าอาวาสใหม่ ๆ ก็ย้งมีงานที่เป็นปัญหาต้องคิด 
ต้องท่าและแอ้ไข ทำให้จ้าวุ่นทางสมองและจิตใจมิใช่ห้อยเหมือนกัน แท้จะมีคณะกรรมการ 
พัฒนาวัดอยู่ ท่านผู้เป็นประธานก็ยังมีภาระอยู่ไม่ห้อย ประกอบกับท่านมีอายุวัยชราภาพ และมี 
สุขภาพไม่สมบูรณ์อยู่แอ้ว เมื่อมาประสบปัญหาทางด้านการปกครอง ด้านการพัฒนาวัดและอื่น ๆ 


15 - 


หลายประการเช้า ก็ยอมเจ็บป่วยได้ โรคภัยไช้เจ็บเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่พึงประสงค์ แต่ กไม่ มีผู้ , ใด 
หลีกเลี่ยงได้เช่นเดียวกับความตาย พระเดชพระคุณท่านแม้จะได้ระมัดระวังรักษาสุขภาพอนามัย 
ตามซัอแนะนำของหมอ แม้จะได้เอาใจใส่ในการฉัน การพักผ่อนเป็นปกติแล้วก็ตาม 

ในระยะหลังสุด อาการของโรคเก่า เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงได้หายไป แต่โรคใหม่ 
ได้เริ่มปรากฏแก่ท่านอีกโรคหนึ่ง เริ่มเมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๑๔ นี่เอง วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๑๔ ท่าน 
ได้รับนิมนต์ไปร่วมเปิดตึกพยาบาลสงฆ์ที่โรงพยาบาลประจำอำเภอยโสธร อุบลราชธานี ซึ่งเป็น 
ชาติภูมิของท่าน ร่วมกับพระเถระผู้ใหญ่หลายรูป มีท่านเช้าคุณพระธรรมปาโมกข์ วัดราช 
ประดิษฐ์ ท่านเช้าคุณพระธรรมวราภรณ์ วัดนรนาถสุนทริการาม เป็นอาทิ พร้อมด้วยญาติโยม 
และศิษย์หลายคน ในคืนนั้นอากาศกำลังหนาวจัด ฝนปรอยลงมาเป็นละอองนั้าล้าง ลมพัด 
กระโชกมาเป็นพัก ๆ ทำให้งานซึ่งควรจะครึกครื้นกว่านี้ ผู้คนเบาบางลงมาก ต่างพากันทะยอยกัน 
กลับ เพราะทนความหนาวเหน็บไม , ไหว 

รุ่งเช้า ท่านไปตรวจที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หมอได้เจาะเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจเช็ค 
หัวใจและสิ่งห้องรังสีเพื่อเอ็กซเรย์แล้วแจ้งความประสงค์ขอเช้าพักรักษาดัวที่โรงพยาบาล ในวัน 
นั้นหมอแจ้งว่าเตียงที่ตึกสามัคคีพยาบาลไม 1 ว่าง จึงต้องกลับวัดและต้องรอมาจนถึงวันที่ ๑๖ 
มีนาคม ๒๕๑๔ จึงได้เช้าอยู่รักษาตัวที่ตึกสามัคคีพยาบาล ผลการตรวจร่างกาย เมื่อวันที่ ๑๐ นั้น 
หัวหห้าตึกสามัคคีพยาบาลได้กราบเรียนให้ท่านทราบว่าสาเหตุของดับโตนั้นเนื่องมาจากอะไร 
และยังมีโรคเบาหวานแทรกอีกโรคหนึ่งด้วย 

ขณะที่ท่านพักอยู่โรงพยาบาล ญาติโยมศิษยานุศิษย์และท่านที่ เคารพนับลือหลายคนทั้ง 
อยู่ในพระนครและต่างจังหวัด ได้ทะยอยกันมาเยี่ยมคารวะถามข่าวอาการไม , ขาดวัน เมื่อทราบว่า 
ท่านเป็นโรคตับโต แล้วต่างก็พากันเป็นห่วงในชีวิตของท่านอย่างยิ่ง เพราะการเป็นโรคตับโตนั้น 
เป็นโรคที่รักษายาก ผู้ป่วยได้เสียชีวิตไปมากต่อมากแล้ว หมอก็ย้งสงสัยอยู่ว่าโรคตับโตของท่าน 
จะเกี่ยวกับมะเร็งในตับหรือไม่ จึงย้งมิได้ลงมือทำการรักษาโดยวิธีใด เพียงแต่ให้ยาบำรุงกำลัง 
บางอย่างเท่านั้น 

ครั้นเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๑๔ หมอจึงได้ทำการเจาะเอาเลือดในตับไปทำการวิจัย 
เพื่อให้ทราบผลแน่นอนอีกครั้งหนึ่ง เป็นมารยาทของหมอทุกคนจะไม 1 ยอมบอกอาการเจ็บป่วย 
เกี่ยวกับโรคร้ายแรงแก่คนไช้เป็นอันขาด เพราะจะทำให้คนไช้เสียกำลังใจ โรคจะกำเริบ ความ 


16 - 


ตายก็จะใกล้เช้ามาอีก เพราะกำลังใจที่เช้มแข็งย่อมจะช่วยในการ รักษาโรคให้บรรเทาลงได้ 
ดังนั้นในวันรุ่งขึ้นหัวหห้าตึกพยาบาลจึงมากระซิบบอกกับศิษย์ว่า หมอได้ร่วมกันวิจัยเลือดในดับ 
ของท่านแล้ว ปรากฏว่าท่านเป็นโรคมะเร็งในดับ ขณะนี้กำลังจะสำแดงฤทธิ ความหวังของศิษย์ 
ทั้งหลายที่จะเห็นท่านหายจากอาพาธแล้วกลับไปเป็นร่มโพธิทองที่วัดตั้งคราวก่อน ๆ นั้น เป็นอัน 
สิ้นหวังทันที 

พวกศิษย์ที่เฟ้าลูอาการพยาบาลท่านโดยใกล้ชิดมองดูท่านอยู่บนเตียงด้วยนัยน์ตาแฝงความ 
เศร้าสลดแล้วพูดอะไรไม่ออก โรคมะเร็งเป็นโรคที่มนุษย์กลัวที่สุดในโลก เพราะเป็นโรคที่ไม่มี 
ใครพิชิตได้ ยิ่งมาปรากฏเมื่อเวลาสายเสียแล้ว ก็หมดหวังทุกราย พระคุณท่านคงจะเริ่มป่วยโรคนี้ 
มาเป็นแรมปี แต่ไม , แสดงอาการให้ปรากฏ มิได้เฉลียวใจจึงมิได้ให้หมอตรวจร่างกาย โดยละเอียด 
เป็นประจำปี 

ในขณะที่ท่านพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล เป็นเวลาประมาณ เดือนเศษนั้น ร่างกายใน 
เวลานั้นยังไม 1 ทรุดโทรมมากนัก ยังสามารถพยุงตัวลุกนั่งให้ศิษย์พยุงลงจากเตียงแล้วเดินเช้า 
ห้องนั้าได้อยู่ หห้าตาสุ้มเสียงก็ย้งไม่ผิดปกติมาก ญาติโยมบางคนไปเยี่ยมเห็นท่านลุกนั่ง สนทนา 
ปราศรัยได้เป็นปกติ ยังบันทึกไว้ในสมุดเยี่ยมว่าอาการของท่านดีขึ้น แต่ล้าได้เห็นหห้านัองของ 
ท่านแล้ว ผิดปกติธรรมดามาก คือ ห้องตึงคล้ายบวมเต่งเป็นมัน มีอาการเจ็บเมื่อใช้มือกดเพียงเบา 
ๆ ได้ ซี่โครงช้างขวามีลักษณะแข็งกร้านเป็นแผ่นทั้วหห้าท้อง แสดงว่าเนื้องอกในตับได้ขยายตัว 
ออกมากแล้ว แขน ขา ลำตัว ได้ผ่ายผอมลงมาก เมื่อได้สอบถามหมอเกี่ยวกับการรักษาจะมีผล 
หรือไม , หมอได้แสดงอาการหนักใจส่ายหห้าแล้วพูดว่า ลูจะมีทางห้อยเหลือเกิน เพราะท่านมีวัย 
ชรามากแล้ว จะทำการผ่าตัดหรือฉายแสงก็คงจะไม่ได้ผล ยิ่งล้าไปแตะต้องเช้าแล้ว โรคนี้จะแสดง 
ผลร้ายรวดเร็วอีกด้วย ล้าปล่อยไว้ก็พอยืดเวลาออกไปห้าง การจะรักษาให้หายขาดนั้นไม่มีทาง 

บรรดาศิษย์ได้ปรึกษากันว่า เมื่อไม่มีทางใดที่จะรักษาให้หายได้และเพื่อยึด ชีวิตให้ยาว 
ออกไปห้างตามความเห็นของหมอแล้ว ก็ควรจะนำท่านกลับวัด เพื่อท่านจะได้สบายใจ แห้จะ 
มรณภาพลงก็ควรจะอยู่ในวงล้อมของศิษย์จึงได้กราบเรียนให้ท่านทราบ ท่านก็พอใจและเห็น 
ชอบด้วย 

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๑๔ เวลา ๑๔.๐0 น. ศิษย์จึงได้นำท่านกลับวัด ด้วยความเอื้อ 
เฟ้อของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไต้จัดรถคนไช้ส่งจนถึงวัด ในนามบรรดาศิษย์วัดสัมพันธวงศ์ 


17 ~ 


ขอขอบคุณนายแพทย์ทุกคนตลอดจนพยาบาลทุกท่านผู้ที่มีส่วนร่วมในการรักษาพยาบาล 
ตลอดเวลารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 

เมื่อกลับถึงวัดแล้วก็ได้เชิญนายแพทย์ประจำคลีนิคที่ใกล้วัดมาให้นํ้าเกลือและฉีดยา และ 
ถวายยาฉันตามแต่หมอจะเห็นสมควร พอช่วยยืดเวลาอายุของท่านให้ยาวออกไปอีก แต่อาการ 
ของโรคมีแต'ทรุดลง ๆ หนักลงทุกที มีอาการเพียบหนักอย่างน่าวิตก 

ทางวัดได้จัดเวรอุปัฏฐากดูแลพยาบาลพ่านตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน ชั่วเวลา 
เพียง ๒ อาทิตย์เท่านั้น นับแต่วันกลับจากโรงพยาบาลมา 

ในคืนวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๑๔ เวลา ๒๑.๑๐ น. ท่านก็ถึงอวสานกาลมรณะ ด้วยอาการอัน 
สงบ ในท่ามกลางศิษยานุศิษย์ห้อมล้อม คำนวณอายุได้ ๗๖ ปี ๗ เดือน ๕ วัน นับเวลาอุปสมบท 
๕๓ พรรษา 

การศพ 

วันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๑๘ เวลา ๐๙.0๐ น. เชิญศพลงจากกุฎีบำเพ็ญคุฌสู่หอไตร 
วัดส้มพันธวงศ์เวลา ๑๘.๓๐ น. รับพระราชทานนํ้าอาบศพ ซึ่งเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวง 
ศากตญาณ (อุฏุฐายีมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้เสด็จมาเป็นประธาน 
ในการอาบนํ้าศพ และได้ทรงเป็นประธานในการประกอบหีบทองพระราชทาน ณ หอไตร 
บำเพ็ญกุศล ต่อจากนั้นทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ ๑๐ รูป สดับปกรณ์เสร็จแล้ว พระสงฆ์ ๔ รูป 
สวดพระอภิธรรม ประทับนั่ง นั่งสวดอยู่เป็นเวลาพอสมควรจึงเสด็จกลับ นับเป็นพระมหา 
กรุณาธิคุณอย่างสูง เป็นเกียรติแก'วัดส้มพันธวงศ์ แก่ท่านเจ้าคุณเทพบัญญามุนี ตลอดศิษยานุศิษย์ 
เป็นอย่างยิ่ง 

อนึ่ง ในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมนั้น บรรดาญาติโยม ศิษยานุศิษย์และท่านที่ 
เคารพนับถือทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ได้บำเพ็ญกุศลถวายตลอดมา เรียงลำคับวันห้าง เว้นห้าง 
ตามแต่จะมีผู้ใดมีศรัทธา เป็นคณะห้าง เป็นส่วนบุคคลห้าง จนถึงวันพระราชทานเพลิง 

ในการบำเพ็ญกุศลครบสัตตมวาร (ทำบุญ ๗ วัน ) ปัญญาสมวาร (ทำบุญครบ ๕๐ วัน) นั้น 
คณะศิษย์วัดส้มพันธวงศ์ร่วมด้วยคณะยโสธรรำลึก ได้บำเพ็ญกุศลถวายโดยถวายภัตตาหารแด' 
พระภิกษุสามเณรครั้งละปัระมาณ ๑๐๐ รูป ส่วนในวันสตมวารทำบุญครบ ๑๐๐ วันนั้น เจ้า 


18 ~ 


พระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุ เป็นประธานร่วมกับคณะสงฆ์ธรรมยุตในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง ๑๕ จังหวัด ได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลถวาย ได้ถวายภัตตาหารแด'พระภิกษ 
สามเณรจำนวน ๒๐๐ รูป ทั้งนี้นับว่าเป็นเกียรติแก 1 ท่านเจ้าคุณพระเทพปัญญามุนีและแก 1 วัดส้ม 
พันธวงศ์ตลอดจนศิษยานุศิษย์ทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง 

การบำเพ็ญกุศลถวายท่านเจ้าคุณเทพปัญญามุนี ( เฉย ยโส) เริ่ม แต่มรณภาพจนถึงวัน 
พระราชทานเพลิง ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยเป็นอย่างดี ทั้งนี้ก็เพราะอาศัย 
ความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจของบรรดาพระเดชพระคุฌที่เคารพนับถือทั้งหลาย ตลอดญาติ 
โยมศิษยานุศิษย์โดยทั่วหนัา หากจะมีการบกพร่องโตยประการใด ๆ ในนามของคณะศิษยานุศิษย์ 
ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ของท่านเจ้าคุณเทพปัญญามุนี ขออภัยในความบกพร่องนั้น ๆ ด้วย 

ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณ ขอบคุณบรรดาท่านที่มีส่วนร่วมให้งานนี้ได้สำเร็จลุล่วงไป 
ด้วย ที่ด้วยความเคารพอย่างสูง 

บุญกุศลสัมมาปฏิบัติซึ่งญาติโยมศิษยานุศิษย์และท่านที่เคารพนับถือทั้งหลายได้บำเพ็ญ 
อุทิศถวายแด 1 ท่านเจ้าคุณพระเทพปัญญามุนีในคราวครั้งนี้จงเป็นพลวจจัยอำนวยผลานิสงส์สุข 
สมบัติแต่พระเดชพระคุณ แมันพระคุณท่านทราบโดยวิถีญาณใด ๆ จงรับอนุโมทนาให้สำเร็จใน 
ปรภพนั้น ๆ เทอญ ๆ 


นายประสงค์ศรีปราชัย 
ปธ.ต ธ.บ. พป ป. สังคมสงเคราะห์ 
ศิษย์คนแรกที่ติดตามมาอยู่วัดสัมพันธวงศ์ 


หมายเหตุ ะ คัดลอกจากหนังสือวิสุทธิมรรค ภาค ๓ ตอน ๑ ฉบับมหามคุฏราชวิทยาลัย วัดสัม 
พ้นธวงศ์จัดพิมพ์เป็นธรรมานุสรฌ์งานพระราชทานเพลิงศพ พระเทพปัญญามุนี (เฉย ยโส ป.ธ. 
๗) ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๔ / กัดลอกโดย พระมหาสำรวย 
นาควโร วัดสัมพ้นธวงศ์ กรุงเทพฯ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 


19~ 










20 - 



เพ^ฒแ! 


เ^^ก1111'เทI ย^.^^^^!^: 
หเแ;*ยIIIII เขิห,* 4 ®เฟ่เรึ^ ข้ช้ 


เแห้จโ ห;:(137ธชิ?) รี 
หู??)!?ไ:]เท’รี 1 ห' 
0 ^เห)ย*? 

เ^!?:1111^^๗^ 


ห)?*?*)?)หสสฐตท!หโ 
ห??ห)เห!?ย???*??)ฒ?(ใ* 

! หใผ แห?หุเห?):*))???เห!? 

เป็^ 


®ฒ35ฒฒ 

@ธ๊ช®25ส1®3 











































21 - 



ด?าตงผระอุบจฉภย์ 


เแ(เ 881 - 1 จห 1 **] 10 ไ*ห่เ! ** *ห่เ08**1เ01**]** ข**** 
พก พ* 0 ๖) 11ห่1อ8า11*ห่เห่ , แ'0110*ข*15*!*11(10ห่ 0*11*1**1า#ไ* 

เห่ , (ให้ 


*11111เห่111(#|แ)(8ะ8!* 1เ.8. 


แณช: 


]ท8ฐ!*5 ม.,!.^ 1 ^]ค ก!] 8111*- 

01188 จ'!*]”* 85บเ8? , *- 

โพาแเแเ)■แเ•แเ'.เ เข* ^๒ท!ช!ยเทพ Iะ 

811 เห่า ษ! เห่]*ว 5***13418ไ*IV***II(เห*!** 
***^*!!เนป่1581ย'เหะ1 , เ**11|10ไ118^^5ๆ 
าขห้•เข*ข*!*ห***1101**10* 41^ ^■พึ&แ* 

ฒ&]&, 1 โ#&! 

0 *กด***!ะ***(ะ!ก ////] .ย!. , *^^®'’.' 4,V.;' 


ข (เ®แจว!#ห]!!ข*7*1)' 
เข็นห**ไ**1•ข]!*ท** เห่ ข'' , 


















































22 - 




แเ'ผ่ด้!เท'ป็กวา^'โ"จา'าา*เ 

ท \* 7๒ ด้ซิส 

จา/ฆจำนางคานควานในว่ช (V 1 แผ่ว:เขยยนตา•กว))นากน กำหนคว!)กาวแผ่คง 
เทจาว!)) วจงเว่าจาวา)) แส:น์ว่าขเว่Vก/ทว:จาวานหสวง ท-/ ๒**0ห/ เคยกฎ 

นหาเกว/นากน อฆํฆท**(ท./.๒**ว๖)ว่าควยกาวแผ่กงคอกคอนท^V)ว)กาวจจก 
หานหาาผ่นท , .:วา//ณถฺ^กผ:สงน ก,/๒๕0* างนทวะช!!//)แคงกงให 

กวะ แ:ะา1ว^|)1)1.(เ8อ) ขา!ภ ย!/ . จามุ .?๒ กววษา // 

'าทฆท่นะ /ใ. กํ วก... ช้ว่)|]ห/ 

กำทกำแหผ่เว่าจาวา/วก เ&สขเห*! 

กำบ* &])ง/ , จำเกจ ส์&ฒฟ้ ว่งหว่ก ข1งห) 

นหน์าท แส:อำนางกานทาสา/ยญญํเกกณ:/ง/ ท./ ๒**0*2 

ทา:'กกฟุานเณว แส:กฤห้/ถ^มุ่ในวกกํ!กข่ทรำงคํน ทอฆุ่ในึไจวากวจง 

เว่าจาวา/ท!กํวขแผ่กํ้งแสำนน 1ง1เ5บ์คกาวไค!!/จขคํวฃหว?เาานืวทข กคูหนาย 

เทอญ ๆ 


กโ]น๓;ถว/นากน ว่อขงหข วะเยยบ หีวือกำ 
วิจ'ท*กงกวามเทญงอกงาน 
แผ่คง ณ วํนท #10 เกจ 


[สอก.กาสนาน 
\ ."ำ 0.^0 



๙เแ 

สนเก๊ท^งเ^ 







23 - 



/เไหตำปีข่า!เมรุ าคสร 811 แาราม 
ย้. ยโกธร ปี. ฮุบลราชกาน บทานเปีาหุณ 
หระเหหขญญามุ*! เบนประกานในการก่ธกรา! 
เมป๋ ๒๕( 9 ๒ ( ตํ!ใม่เชรปี ) 





24 ~ 



เจคย็บามกรโเาธร วดกรกรรมาราม 
3 . อโกธร จ. ธุบลราปธานี ปาทานเจ้าหุน4 
ทระเทหบญญามุนี เบนผู้สำเนีนการก่ธกราา 
เมฮ ๒๕@๐ 




25 - 



โวนวยนสวสรร*แห!II ษ. ชโสยิว คุบลวาชธานิ 

ป*ทานเข้าคุณ พวะเทนบญญาหุน เบนผ้ดำเนินกาวก่อสรำ! 




26 ~ 



เ9าพระกุณลนเศงพระสงนราป เสด9เบนประธานลรงนาสVI 
๗ มิคนายน ๒๕0๙ 



หฃสหนอรหลางทไคัรํฃพระราชทาน ต่งบำเพ์ญกุสล 
พ ดคมงดลาทยา 






27 - 



VIระม111105านุเ0ระผุ้มาร่วม'ในวนส5งนา#VI 
๗ มิถุนายน 10๕*๔ 



สมเหจนระแหาวรวงศ วคหระศรมหาธาตุ หระนกร 
เบนประธานนำเหญ กุศส' ไนร่น ส ตมวาร ©๒ คํนปีายน เต๕๑๔ 













